


જાગૃત ઉજાગર 


કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના અત્યાર 
સુધીના ઇતિહાસમાં જ્ઞાતિ માટે પોતાનું સમગ્ર 
જીવન સમર્પિત કરી દેનાર જ્ઞાતિરત્ન નરવીર શ્રી 
નારાયણ રામજી લીંબાણીનો જોટો જડવો મુશ્કેલ 
છે. વૈદિક ધર્મથી વિમુખ થઇ રહેલ જ્ઞાતિને જોઈ 
તેમનું હૃદય દુઃખથી ભરાઇ ગયું હતુ અને 
સમાજની તે સમયની હાલત જોઈ તેમનો 
અંતરાત્મા કકળી ઉઠતા તેમણે ગુમરાહ બનેલ 
સમાજને સાચો રાહ ચીંધવાનો પ્રયાસ કર્યા અને 
તેમના કાર્યોએ જે ઇતિહાસ સજર્યો તે સમાજમાં 
સુવર્ણ અક્ષરે લખાઇ ગયેલ છે. . 

પુજય શ્રી નારાયણ રામજી લીંબાણીનો 
જન્મ સવત ૧૯૩૯ વૈશાખ પૂણિમાના દિવસે 
વિરાણી મોટી મધ્યે મુરબ્બી શ્રી રામજીભાઇ 
ભોજાભાઇ લીંબાણીના ઘરે થયો. શ્રી 


રામજીબાપા અને તેમના ધર્મપત્ની શ્રી રાજબાઇ બને જણા અગત રીતે વૈદિક સનાતન ધર્મના ઉપાસક 
હતા તે વખતના પીરાણા સપ્રદાયમાં તેમને બિલકુલ શ્રધ્ધા ન હતી એટલે પૂ.નારાયણજી બાપાને 
પિતાની આ આંતરિક વૃતિના ઉચ્ચ સસ્કારોનો વારસો બાલ્યાવસ્થામાં જ મળ્યો અને આજથી એકસો 
વર્ષ અગાઉ પૂ. નારણજી બાપાએ ગુજરાતી પાચ ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ કરેલો જે તે સમયે કડવા 
પાટીદાર જ્ઞાતિ માટે અહોભાગ્ય ગૌરવ ગણાતું. પિતાશ્રી રામજીભાઇના માર્ગદર્શન હેઠળ શિલ્પકળાનું 
જ્ઞાન મેળવી તેઓ શ્રી મુબઈ આવ્યા અને બિલ્ડીંગ કોન્ટ્રાકટ ના ધધામાં ઝપલાવ્યું. આગવી સુઝ અને 
કાર્ય કુશળતાના બળે વ્યવસાયમાં સારી એવી પ્રગતિ કરી પરતુ પોતાની જ્ઞાતિની અવદશા જોયા પછી 
ખિન્ન થયેલુ મન કેમેય કરીને ધધામા ચોટતુ ન હતુ. કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિની તે સમયની 
સ્થિતિમાંથી જ્ઞાતિને બહાર લાવવા નારાયણજી બાપા એ ભેખ લીધો ને જીવનભર ઝસઝુમ્યા એ સ્થિતિ 
કેવી હશે તેના પર થોડોક પ્રકાશ પાડવો જરૂરી છે . 


તે સમયે બ્રાહ્મણને હાથે ચોરીની વિધિથી લગ્ન કરવાને બદલે પીરાણા દ્વારા નિયુકત થયેલ મુખી 
દુઆઓ પઢતા, સામૂહિક લગ્નો કરાવતા અને કોઈના મૃત્યુ બાદ અંતિમ વિધિમાં અગ્નિસસ્કાર કરવાને 
બદલે દફન વિધિ કરવાનો આરભ થયો. આપણી જ્ઞાતિ પર પીરાણાના સૈયદોનો ઊંડો પ્રભાવ હતો અને 
લોકો સમજતા હોવા છતાં કઈ બોલી શકતા ન હતા. આ રીતે વિચલિત થતી જ્ઞાતિને જોઇ તેમનુ હૃદય 
દુઃખથી ભરાઇ આવ્યું, પીરાણા ના સચાલન અર્થે કમાણીના ભાગ માથી દશોસ અને વિર્શૌદ વગેરે 
જ્ઞાતિજનો પાસેથી ઉઘરાવવામાં આવતી. પૂ. નારાયણજીબાપાનું મનોબળ દઢ હતુ, તેમણે મનોનમ 
સકલ્પ કર્યો, જ્ઞાતિ માટે કઈક કરી છૂટવાની યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ કરવા લાગ્યા. કાર્ય ખૂબ કઠણ હતુ, 
પોતાની જ્ઞાતિ સામે જ બળવો કરવો હતો. 

કોઈપણ કાર્યને વ્યવસ્થિત વેગ આપવા માટે બંધારણ પૂર્વકનું કોઇ મડળ હોવુ જરૂરી છે એવુ 
તેમણે લાગતા, મુબઈ માજ "કરછ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સુધારક યુવક મડળ” ની રચના કરી કાર્યને વેગ 
આપવા પ્રયાસ આદર્યો. પ્રચાર પ્રસાર માટે યોગ્ય સાહિત્ય નુ છાપકામ શરૂ કર્યું, કરાચી સહિત અનેક 
જગ્યાએ સભાઓનું આયોજન થયુ. તેની ખૂબ જ અસર થઇ, અને જાગૃતિની એક જબ્બર લહેર ફરી 
વળી હતી. 





પૂ. નારાયણજી બાપાએ સતપથ પીરાણા ની હકીકતો રજૂ કરતું એક હસ્ત લેખિત પુસ્તક સ્વ ખર્ચે 


ક જો જે" 


અને મહામહેનતે તેયાર કર્યું હતુ, જે 'પીરાણા ની પોલ" તરીકે પ્રસ્‍તુત થયું. 


સમસ્ત સમાજનું હિત શામા છે તે સમજી તેઓએ દેહ શુદ્ધિના કાર્યક્રમ માટે વેગ વધાર્યો, કચ્છમા 
અને કચ્છ બહાર દેહ શુદિરેઝેધના કાર્યક્રમોના આયોજનો ગોઠવાયા. અને જનોઈ ધારણ કરી સતપથ 


સપ્રદાય ને સદંતર તિલાજલિ આપવા માટે સૌને કટિબદ્ધ કરાવવાની અહમ ભૂમિકા ભજવી. ત્યારબાદ 
આપણીશજ્ઞાતિ નો સમુદાય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનને માનતો થયો. 


ધર્મ સુધારણાના તેમજ આગેવાનો ના વિરોધ વચ્ચે તેમના આવા મહાન કાર્યની સૌરભ એમના 
ગયા પછી પણ 'પીરાણાની પોલ” જેવા દળદાર પુસ્તક થકી આજે પણ પ્રસરી રહી છે. પૂ.નારાયણજી 
બાપાનું ધર્મશાસ્ત્ર નું ઊંડુ જ્ઞાન, તેમની નીડરતા અને દ્રઢ નિશ્ચય થકી જ્ઞાતિને વૈદિક સનાતન ધર્મ તરફ 
વળવા માં ઘણે અશે તેઓ સફળ રહ્યા હતા. પોતાનું સમગ્ર જીવન સમર્પિત કરી દેનાર નરવીર શ્રી 
નારાયણજી બાપાને ક.ક.પાટીદાર સમાજ સેકડો વરસ સુધી આદર પૂર્વક યાદ રાખશે. 





ચિતનકણિકા 


માતાપિતા બની જવુ કદાચ સહેલુ હશે, પણ, માતાપિતા બનવું બહુ અઘરુ છે. 
છોડને વૃક્ષ બનાવવામાં જેવી માળીની ભૂમિકા તેવી બાળકને સાચા અર્થમાં મનુષ્ય બનાવવામા 


માતાપિતાની ભૂમિકા છે.પરિવાર એ સસ્કારની ગંગોત્રી છે , રાષ્ટ્રનું લઘુ રૂપ છે...અને સૃષ્ટિનું 
ચાલકબળ છે. પરિવારને સક્ષમ, સંસ્કારી અને સમર્થ બનાવતાં રહેવામાં જ માનવજાતનુ શ્રેયછે . ઉત્તમ 
પરિવાર... ઉત્તમ માતાપિતા. . . અને ઉત્તમ સતતિ એ જ ભારતની સાચી સપત્તિ ! 


મિશન અભિમન્યુ... યુવાસઘ.. નરેન્દ્ર ચૌધરી... હેદરાબાદ. 








શ દુ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ મ રી 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા”૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


યુવાસઘ ની ૧૩ કાર્યરત થીમ નું નેતૃત્વ કરનાર મિશન ચેરમેન કોણ છે... ?? 
સાચો જવાબ ઃ મોહનભાઈ હરિભાઈ ધોળુ - પેટલાદ 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતા : ભાણજી પ્રેમજી ભા વાણી - ચેજ્ઞાઈઇ, ૯૯૫૨૯૬૭૭૮૧. 


આપણા રાષ્ટ્ર ગીત ના આ વાક્ય વચ્ચે ની ખાલી જગ્યા પૂરો. 
પજાબ સિંધુ ગુજરાત મરાઠા , વિંધ્ધ હિમાચલ યમુના ગગા 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 


દર વર્ષે પ મી જૂન એટલે પર્યાવરણ ડે ની ઉજવણી 
પુરા વિશ્વમાં થાય છે પરતુ આ વર્ષે નિસર્ગ વાવાઝોડાને 
લઈને આ કાર્યક્રમ ના કરી શક્યા. પરતુ નવસારી કૃષિ 
યુનિવર્સિટીના વડા ડો. સી. કે. ટીંબડીયા (વરિષ્ઠ 
વૈજ્ઞાનિક) અને વડા કેવિકે દ્વારા સુંદર આયોજન થથયું 
તાઃ- ૩૦-૬-૨૦૨૦ ના બપોર પછી ૪ઃ૦૦ કલાકે આ 
એક કલાક ની કોન્ફરન્સ રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન ના 
સહકારથી ગોઠવવામાં આવી હતી. આ પર્યાવરણ 
જાગૃતિ અતર્ગત ટેલીફોન કોન્ફરન્સ શ્રી કચ્છ કડવા 
પાટીદાર મહિલા મડળ સુરત અને શ્રી કચ્છ કડવા 
પાટીદાર મહિલા મડળ નવસારીની ૭૦ બહેનો જોડાઈ 
હતી. 


રશ્મિકાત ગુર્જર સાહેબે કિશન ગાર્ડન વિશે વાત કરતાં જણાવ્યું કે આપણે ઘર આંગણે શાકભાજી 
વાવી શકીએ. ધાબા ઉપર ગાર્ડન કરી શકીએ. ફ્લેટ હોય તો બાલ્કનીમા કરી શકાય, ટેરેસ પર તડકો 
કેટલા પ્રમાણમાં પડે છે તે રીતે આયોજન કરવું જોઈએ. કુંડામાં વાવીએ ત્યારે માટીનું પ્રમાણ કેટલુ 
રાખવુ બીજનો એક ઇંચ કરતા ઉડે વાવવુ નહીં. વેલાવાળા શાકભાજી વિશે, ખાતર કેટલા પ્રમાણમાં 
નાખવુ, પણ મોટા કૂંડામા ધાબા પર કરી શકાય. 


ડો. સી. કે. ટિંબડિયા સાહેબે રજૂઆત કરતા કહ્યુ ગત વર્ષે પમી જૂન ૨૦૧૯ નવસારી સુરત અને 
નવસારીની બહેનોએ મુલાકાત લીધી લી, અને વૃક્ષારોપણ કર્યું હતું તમે લાકડાના બિઝનેસ સાથે 
જોડાયેલા છો તેથી જગ્યા મળી રહે છે તેથી શાકભાજી ઉગાડી શકો છો એક વ્યક્તિએ ૩૦૦ ગ્રામ 
શાકભાજી ખાવી જોઈએ. તેમણે વૃક્ષોનુ મહત્વ સમજાવ્યુ હતું. . વૃક્ષો બીજા માટે જીવે છે. ડાળી પર ફળ 
આવે છે તે નીચે નમે છે. મનુષ્ય એ તેમાંથી દે છે. આપણે પણ ર છે. પર્યાવરણ સુધારીએ.. 
વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ કરીએ. નહીં તો આવતા સમયમાં તકલીફ પડશે. જળ સરક્ષણ ખૂબ જરૂરી 
છે. 

મિત્તલ બેન પટેલ શાકભાજી થકી સારા પોષણ પર વાત કરતા જણાવ્યું કે આપણે શાકભાજી 
ખાઈએ છીએ તેમાંથી શુ મળે છે તે આપણને જ્ઞાન નથી. એક વ્યક્તિએ ૩૦૦ગ્રામ શાકભાજી ખાવી 
જોઈએ તેમાંથી વિટામિન એવા રહેલા છે એ શરીરની રોજીદી જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. શરીરનુ રક્ષણ 
પૂરુ પાડવાઆતે ખનિજ તત્વો અને વિટામિન છે તેનું જ્ઞાન હોવુ જોઈએ. શાકભાજી વાપરવાની કળા 
જોઈએ. શાક સમારીને ધોવી નહીં. ખનીજ તત્વ નીકળી જશે. શાકને મોટુ સમારવુ. શાકભાજી ઓછા 
પાણીમાં ચડાવો ઢાકીને રાખો . સ્વાસ્થ્ય માટે કિચન ગાર્ડન ની ભલામણ કરી. 


આ કોન્ફરન્સમાં નિર્મળાબેન લીંબાણી , (નવસારી) હર્ષાબેન (નવસારી)એ કાર્યક્રમ ને અનુરૂપ 
પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા અને કોન્ફરન્સ કરવા બદલ આભાર માન્યો હતો. 
આ કોન્ફરન્સ નું નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને 


રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન ના સહકારથી સફળતા મળી હતી કાર્યક્રમ ગોઠવવા નિર્મળાબેન લીંબાણી, 
(નવસારી) ,હર્ષાબેન અને દમયંતીબેન ભાવાણી (સુરત) એ મદદ કરી હતી.... 


“વસાન સમાચાર 


માતૃશ્રી ચંપાબેન મનસુખભાઈ મૈયાત, ઉંમર અદાજે ૫૮ વર્ષ, 
કચ્છમા ગામ રવાપર, હાલ વાપી. 





0? 


(નિંઝે -58) કચ્છમા - નાગલપર અને હાલે 
પેટલાદને પોતાનુ વતન તથા કર્મ ભૂમિ બનાવી છે. 
તેઓ એ સભ્યાસ - *૪ 8001 સુધી કરી, 
વ્યવસાય - ટીમ્બર મર્ચન્ટ નો અપનાવી સારી 
સિધ્ધિપ્રાપ્ત કરી છે. 

તેઓ એ સમાજ સેવાનો પ્રારભ વર્તમાન 
વતન પેટલાદ ના કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવક મડળ 
થી કર્યો. 

આ સસ્થામા તેઓએ કારોબારી સભ્ય 
૧૯૯૨ થી ૧૯૯૮, તથા ૨૦૦૦ થી ૨૦૦૪. 
સહ મંત્રી ૨૦૦૪ -૨૦૦૬, મહામંત્રી ૨૦૦૬ - 
૨૦૧૦, ઉપ પ્રમુખ ૨૦૧૦ - ૨૦૧૨, પ્રમુખ 
૨૦૧૨ - ૨૦૧૪, ।ગ2 ૨૦૧૪ - ૨૦૧૬ આમ 
ભિન્ન ભિન્ન હોદ્દા ને માન આપી મડળને ગૌરવ અપાવી નિવૃત્તિ લીધી તથા ભાવિ કર્ણધારો માટે એક નવી 
કેડી કંડારી. 

આ દરમ્યાન તેઓ સેવાક્ષેત્રમાં આગળ વધી 0316(ગ્યુવાસઘ $ગળ3 ચરોતર વિભાગ માં સક્રિય 
થયા અને પોતાના યુવકમડળ ના સેવાકાળ સામાનન્‍્તર વર્ષ ૨૦૦૬ થી ૨૦૦૮ ના સમયે શ્રી 031642 
યુવાસઘ સરદાર પટેલ ઝોન ના ચરોતર વિભાગ હેલ્થ & ડિઝાસ્ટર સહાયક કન્વીનર તરીકે સેવા આપી. 
આગળ ૨૦૦૮-૨૦૧૦ માટે શ્રી 0316#:2 યુવાસંઘ સરદાર પટેલ રિજીયન ચરોતર વિભાગ સ્પોટર્સ 
કન્વીનર બન્યા. ર૦૧૦ - ૨૦૧૨ ના સત્ર ના શ્રી 081642 યુવાસઘ સરદાર પટેલ રિજીયન ચરોતર 
વિભાગના ચેરમેન બન્યા. 

૨૦૧૨-૨૦૧૪મા શ્રી /8164ગ્યુવાસઘ સરદાર પટેલ રિજીયન વાઇસ ચેરમેન ની જવાબદારી 
પણ નિભાવી. 

પુનઃ ૨૦૧૪-૨૦૧૬ ના સમયગાળા ના શ્રી 0381642 યુવાસઘ સરદાર પટેલ રિજીયન ચેરમેન 
પદે રહયા. 

૨૦૧૬-૨૦૧૮ માં ઔર આગળ વધી અખિલ ભારતીય લેવલે પદાર્પણ કરી શ્રી 031642 
યુવાસઘ ના સેક્રેટરી તરીકે ની મહત્વની જવાબદારી સભાળી તો ૨૦૧૮-૨૦૨૦ ના ચાલુ સત્ર મા શ્રી 
/1816(6ગ્યુવાસઘ ના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ -મિશન ચેરમેન બન્યા. 

૨૦૧૮-૨૦૨૧ માટે શ્રી 081642 સમાજ ની શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ ના 
ટ્રસ્‍ટી અને મત્રી તરીકે સેવા બજાવી રહ્યા છે. વિશેષ ધોળુ પરિવારમા - શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્ઇ કડવા 
પાટીદારધોળુ પરિવાર- કારોબારી સભ્ય ની જવાબદારી પણ સ્વિકારી છે. 

આ થઈ એમની સમાજ સેવા માં પ્રાપ્ત સિધ્ધિઓ ની વાત. એથી પણ આગળ જોઈએ તો 
મોહનભાઇ એમની બહુમુખી પ્રતિભા ને કારણે સાર્વજનિક ક્ષેત્રમા પણ ભિન્ન ભિન્ન સેવાકીય સસ્થાઓ 
સાથે જોડાયેલા છે. 

૧. પ્રેસિડેન્ટ જીઆઇડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિયેશન -પેટલાદ. 

ર. જનરલ સેક્રેટરીપેટલાદ ટીમ્બર મર્ચન્ટ એસોસિયેશન-પેટલાદ. 

૩. પૂર્વપ્રમુખ - લાયન્સ ક્લબ ઓફ પેટલાદ ૧૫-૧૬ 

૪. કારોબારી સભ્ય પેટલાદ શહેર ભારતીય જનતાપાર્ટી. 

પ. કારોબારી સભ્ય આણદ જિલ્લા [16૯૩ સમૂહ લગ્ન સમિતિ-આણદ અને 

૬. કારોબારી સભ્ય આણદ જિલ્લા ટીમ્બર મર્ચન્ટ ઓનર્સ એસોસિયેશન - આણદ. વગેરે સંસ્થાઓ માં 

પોતાની સેવા ના કામણ પાથરી લોકચાહના મેળવેલ છે. કહેવાય છે "હાથ આરસી તો દર્પણ કા ક્યા". 
આટ આટલી સિદિધ ઓ ની હારમાળા જેમણે સરજી હોય તેમના માટે સેવા ના દ્વાર હમેશા ખુલા 

હોય છે. 

મોહનભાઇ તમે તમારી મજીલે સરળતાથી આગળ વધો, ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરો, તમારી સાથે 
સમાજ ની નામના વધે એવી શુભેચ્છા... 

એમનો મોબાઈલ નબરઃ- 98250 73158. ઈમેઈલઃ 10012101011 _5869ે]/000.00॥01 





























ભગવાન લક્ષ્મી નારાયણ આને કુળદેવી શ્રી ઉમિયા 
માનીઅસીમ કૃપાથી............ 


ગોરાણી પરિવાર દેવપુર યક્ષ ની સુપુત્રી ચિ. 
ડો.હેતલબેન હરિલાલ ગોરાણી એ એશિયા ફર્સ્ટ મેડિકલ 
4 કોલેજ કોલકતા મેડિકલ કોલેજ મા 10803 પૂર્ણ કરી 
ક સંખત મહેનત થી મેરીટ આને ફ્રી સીટ થી હાલમાં 206 
4 4 ૧0૦61૦૦૦૦/૬૦।1 [02/1015 0]/10૦૦ & 00ડા. કોસે 
કલકત્તા ની પૃખયાત હોસ્પિટલ 306 [૯ર 11૦૦ાં€દયા 
[105001૮ ૦૦1૦6૦ મા એડમિશન મેળવી પરિવાર ને 
ગૌરવ અપાવ્યું તે બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન સાથે 
શુભેચ્છાઓ... 





પિ દે. 
નિ ઉ «વ 11૦વાંત્દ્યાં 1૦50|દ્વાં ૦૦1૦૯૦ મા સફળતા પુર્વક પેકટીશ કરે છે.. 
સંપક મો.9051825796.।દદ્વા.. 1૦॥૯ઢાત્ 


9825328072..3િદ્વા111|1 01દાં [પદા'૦ ૫૯ [111006 ગ્લવં 
9422681925 1/01 01દાં 3હવાદ[0૫! 11૫1110 દાં 








આમ જનતાને હવે રાસાયણિક કલરથી રગવામાં આવેલા કપડા નહીં પહેરવા પડે. ઓસ્ટ્રેલિયા 
ના વૈજ્ઞાનિકોએ રગીન કપાસ આપતી જાતો વિકસાવી છે. આ કપાસ માં થી બનતુ કાપડ સ્વય રગીન 
હશે માટે એને એકસ્ટ્રા રાસાયણિક કલરથી રગવાની જરૂરિયાત રહેશે નહીં એવું કોમનવેલ્થ 
સાઇટિફીક એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ ઓગનાઇજેશન તરફથી કહેવામાં આવ્યુ છે. તે ઓ જણાવે છે કે 
રગીન કપાસ ઉગાડવા માટે તેના આણવિક જેનેરિક કોડ પ્રાપ્ત કરવામાં તેઓ સફળ થયા છે. 

હાલ અલગઅલગ કલરના રોપા ના ટિસ્સુ તૈયાર કરી તને ખેતરોમાં ઉગાડવામાં આવીરહ્યા છે. 
આવી કુદરતી રંગીન કપાસ ની શ્રેણીઓ ના દોરાથી નિર્મિત કપડાં માં સળ નહીં પડે તથા સિલાઈ પણ 
સરળતાથી થઈ શકશે. આનાથી વર્તમાનમાં વપરાતા સિન્થેટિક કપડા નો વપરાશ ઘટશે. હાલમાં 
જરૂરીઆત નુ ૬૦% કાપડ સિન્થેટિક વપરાય છે. આ કાપડ ૨૦૦ વર્ષ સુધી નષ્ટ નથી થતુ પરતુ તેના 
થી ચામડીના રોગ થવાની શક્યતાઓ રહે છે તથા એક કિલો સિન્થેટિક કાપક ને ડાઈ તથા કલરની 
પ્રક્રિયામાં ૧૦૦૦ લી. જેટલુ પાણી વપરાય છે. 


હવે આ કુદરતી કલરના બનાવવામાં આવેલા કપડા ને કલર કરવાની જરૂરિયાત રહેશે નહીં 
માટે પાણી નો મોટો બચાવ થશે સાથે સાથે પર્યાવરણ તથા શરીરમાટે પણ સુરક્ષિત રહેશે. 

સસોધન ટીમ ના પ્રમુખ કોલિન મેકમિલન નુ કહેવુ છે કે અમોએ કપાસ માં આણવિક જેનેટિક 
ક્લરકોડને એવી રીતે પ્રસ્‍થાપિત કર્યો છે કેઅલગ અલગ કલરના કપાસ નુ જરૂરિયાત મુજબ વાવેતર 
થઈ શકશે. આનો પ્રથમ પ્રયોગ તમાકુના અલગ અલગ કલરના પાન માટે કરવામાં આવ્યો જે સફળ 
થતા આ પ્રયોગ કપાસ મા કર્યો તથા સફતા મળી છે. આ રિસર્ચથી વિશ્વ સ્તરે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મા 
મોટુપરિવર્તન આવશે. 

આવો રગીન કપાસ ઉગાડવા માટે આપણા ગુજરાતના વૈજ્ઞાનિકો એ પાંચ વર્ષ પૂર્વ પ્રયાસ કર્યો 
જેમાં તેઓને માત્ર બે કલર, ભૂરો તથા બ્લુ, ઉગાડવામા સફળતા પણ મળી હતી. પરતુ ગમે તે કારણે આ 
સસોધન પડતુ મુકવામાં આવેલ. 

હાલમાં મધ્ય પ્રદેશ, મહારા, ગુજરાત વગેરે કપાસ ઉગાડતા મુખ્ય રાજ્યો મા રિસર્ચ ચાલુ છ. 
નોદન ઈન્ડિયા ટેક્સટાઈલ રિસર્ચ એસોસિએશને રગીન કપાસ ના ૧૫ પેટન્ટ પણ કરાવી લીધા .... 


1તાઉવા' [પવા વ 1105ાળ 
સ ( 11વા1ઉ11) 







ન... 
સિનક. લીન પો 


ઝન 


અખિલ ભારતીય યુવા સંઘ અતર્ગત મિશન 


અ, દેવપર 5૨૪9 ના પ્રયત્નોથી ૨૭.૬.૨૦ 10 
૧.૭.૨૦ ઉત્તરપ્રદેશમાં કાનપુર જિલ્લા, ચિત્રકૂટ 
જિલ્લા, સાગર જિલ્લા મ.પી. , રાયસેન સે જિલ્લા 
14 મ.પી.સમાજ કાર્યકર તેમજ વધારે દીકરીઓના 
જ ૧ માતાપિતા સાથે મુલાકાત કરી મિશન ને આગળ 
11 વધારીરતા, આપણા બે દિકરાઓના સગપણ 

કિ _ ફાઇનલ થયા છે. બસ એજ કામ, કરેંગે દિલસે તો 
હોજાયેગા મિશન ૨૦૨૦ કામયાબ થઈ રહ્યું છે, 
૨૯.૬.૨૦નારોજ 


નામ- ૧0૦0351 [૦૮10 ગામકચ્છ- 

૩31વતવતછ્ર હાલે- [/૫110દહાં અભ્યાસ- 30011. 

૦/16 ઉમર- ૩૦, સાથે લગ્ન ગ્રથી થી જોડાયા 

છે. દીકરી નું નામ - પુજા પટેલ, ઉમર ર૭, ગામ- 

॥ 5800 /દ્ા1વાદ, [0/2 અભ્યાસ - 3૩૩૦,પાલક 

ર માતા પિતા- 1/દડટ11 81111811 ગામ- 
[પંત્ાલાલાદાવદ્વ મો-૯૭૦૨૪૦૧૦૫૨૧ 


મેટ્રિમોનિયલ સમિતિના કેન્દ્રીય કન્વીનર વસત 
ભીમાણી દેવપર ક્ચ્છ દક્ષાબેન પટેલ ગ૩૦ 


